Y 

GOLUDOGr A LAZARUS. 

Tôn— Bellisle March. 

Gwbandewch yn fwyndeg ar un ddameg, 
Sy’n llawndeg yn ei lle, 

A draethai’r oyfion Frenin Seion, 

Sy’n awr yn nwyfron ne’j 
Wrth rai cybyddlyd disyberwyd 
Yn d’wedyd ’roedd Mab Duw, 

Y peth a ddaethai i Deifas yntau, 

A fuasai gynt yn fyw; 

Mynegodd yno o hyd 
Fel ’roedd yn byw’n y byd. 

Yr un goludog, annhrugarog, 

Afrywiog drwg ei fryd ; 

Y porphor goreu gynt a wisgai, 

A’r meinion grysau i’w groen, 

Heb feddwl funud y cai ei symud 
O’r bywyd i’r mawr boen ; 

A’i fwrdd yn cael ei drin, 

0 felus fwyd i’w fin, 

A’i fol a lenwai hwyr a boreu, 

O’r seigiau goreu a’r gwin; 

Tlawd di-fwnws daeth un Laz’rus 
T’w ddrws yn gorpws gwan, 

Gran feddwl ceisio tamaid ganddo, 

I fegio daeth i’r fan. 

Wrth grefu o’i wirfodd, cwn a’i clywodd, 
’Nhwy gododd ato i gyd, 

I lyfu’n ufudd ei gornwydydd, 

Yn llonydd heb ddim liid, 

A Deifas yntau ni wrandawaí, 

Ni syniai wrth eu swn,— 

’Roedd i’r amddifad gwael ymddygiad, 

Fwy cariad gan y cwn ; 

Dymunai Laa’rus brudd 
Gael un o’r briwsion sydd 


2 


Y rhai ddisgynai dan ei fyrddau, 

Mewn geiriau mwyn di gudd;— 

Gan Ddeifas galed ni cha’dd damaid 
Na llymaid yn y lle, 

O newyn trengodd, seintiau luoedd 
A’i nolodd ef i’r ne’; 

A Deifas ddiras ddyn, 

Ga’dd farw o’i loyw lun, 

A’i gladdu’n oerddig i ffwrn ferwedig, 
Yn felldigedig un; 

Ei olwg cododd, Laz’rus welodd 
Yn y nefoedd yn ddinam, 

Yn mynwes gwynfyd tragwyddolfyd, 

Sef hyfryd Abraham. 

Yna llefodd at y nefoedd, 

O’r poeth ddyfnderoedd du, 

Ar Abra’m buredd, yn ei ddialedd, 

Am un drugaredd gu, 

Mewn mawr ’ofidiau, roedd hi’n fadws 
I ddanfon Laz’rus làn, 

I oeri trallod mawr diddarfod, 

A’i dafod oedd yn dân. 

Y g’mwynas hon yn siwr 
Oedd leia’ a fedrai’r gwr, 

Sef am un defnyn ’roedd e’n gofyn, 

I’w dderbyn o’r oer ddwr ; 

5 Doedd yn deisyfu ond a safai, 

Drwy loesau uffern lŷs, 

Sef un difyn ar ei dafod, 

Drwy fawrglod ar ei fys; 

Er tosted oedd ei wae, 

Fe gafodd ei nacâu, 

A’i ado i unig boen sychedig, 

Dros byth i’r ffyrnig ffau ; 
îte dd’wedodd Abra’m ddinam ddoniau, 
0 gwybydd dithau’r dyn, 

It’ gael dy wynfyd yn dy fywyd,— 

Dwl enbyd @edd dy lun. 

15 


A Laa’rus hefyd yn ei adfỳt 
Y bu mewn bywyd byw, 

Yn awr yn sior fe’i diddenir, 

Fe adwaenir gyda Duw ; 

4 Ac fe gai dithau fod mewn poenau 

Yn ngwlad y tonau tân, 

Yn mangre t’wyllni byth yn poenì 
Am golli g’leuni glân; 

Mae sicr gagendor fawr, 
t O’r nen hyd at y llawr, 

I rwystro o’u trigta neb dd’od yma, 
Na ninau yna’n awr, 

Mae gwâl sicr o waith cywir, 

Fe gredir, yn rhy gref, 

Ni ddaw ereulondeb tragwyddoldefc 
Mewn undeb byth â’r nef. 

0 Abra’m, gyr heb wad, 

Átolwg, at fy nhad, 

Brysia’n brysur, i’m pum brodyr— 
Qyr lythyr i’m hen wlad: 

Dywed iddynt yn eu dyddiau 
Fel ’rwyf dan boenau heb ri’, 
Ithag eu dyfod mor ddideimlad, 
Hylt fwriad lle’r wyf fi. 

Ni yra’ i gyfíro mo’r rhai’n eto, 

% Os ynt am lwyddo er lles, 

Mae Moses wisgi a’r prophwydi, 
Ant at y rheini’n rhes: 

Nage, Abra’m, gyr yn ebrwydd 
Un newydd yno o’r ne’, 

4 ’Mod i’n boenydiol yn dragwyddo. 

Mewn drwg aflesol le ; 

0 gyr i dŷ fy nhad 
’Mod mewn uffernol frad, 

Fed fae un oddiwrth y meirw, 

Hwy geisient loyw wlad. 

Oni choeliant a dychwelyd 
Trwy’r prophwyd hyfryd hy *, 

15 


JNi choelient hwnw oddiwrth y meírw, 

Pe bae’n eu galw’n gu. 

Wel dyma bregeth noeth, 

A wnaed yn uffern boeth, 

Yn rhybudd atgas i’r rhai diras, 

O enau Deifas doethj 
’Roedd hwn cyn marw mewn mawr elw' 

A gwag o ddelw ei Dduw, 

Yn llenwi ei fola o bob rhyw seigia ’, 

Tra bu fo yma’n byw. 

Deifas oerddu, y soniodd Iesu, 

Ga’dd ei ddybenu o’r byd, 

Cyn geni ar gyhoedd Aer y Nefoeda, 

A’n prynodd ni mewn pryd; 

Er’s eannoedd hyfryd, maent yn dywedyd, 
Yr aeth e’ o’r bywyd byw, 

Heb neb yn gwybod poethni ei dafod, 

Hes dyfod un Mab Duw; 

$id oedd ei oedran o 
Mor eithaf cant dan go’, 

Pan aeth oddiyma i uffern eithaf, 

I gaethaf trymaf tro. 

Pa bieser iddo’r noswaith hono 
Fod eiddo ganddo gynt, 

A bod mewn dirfawr boen diderfyn, 
Anhydyn byth ar hynt? 

Wel cofiwch chwi bob rhai 
Sy’n cadw llawnion dai, 

Gyfranu o’ch bara i’r rhai tylota’— 

Ni bydd eich llawndra’n llai; 

0 Ddeifas ddiofal cym’rwch siampal, 

Rhag dyfod dial den, 

Trag’wyddol heddwch mewn dedwyddwch, 
Dymunwch bawb, Amen. 


Argrafwyd gan H. Bumphreys, Caernarfm » 



